ADGOFION MEBYD. 

Tôn—“Jŵ of Beauty.” 

Ar adenydd chwai dychymyg, 

Hed íÿ meddwl ar ei hynt, 

Yn nghyfeillach mwyn adgofion 
I fy hen gynefle gynt— 

Tua’r Geirth, Ha! fwthyn dinod, 
Cartref fy mabandod cu; 

Ond rhaid rhestru’r dedwydd dymor 
Yn medd tawel dyddiau fu. 

Boreu einioes a enciliodd, 

Gwrid ieuenctyd droes ei gefn, 

A phleserau hoff plentynaidd 
Ni ddychwelant hwy drachefn* 

Os ífarweliodd cyfnod hyfryd 
Oriau difyr mebyd llon, 

Aros mae adgofion melus 
Eto’n fwy y fynyd hon. 

Adgof o’r gorphenol ddyry 
I mi weithiau ail fwynhad 
O’r gymdeithas siriol gefais 
Gynt ar aelwyd mani a thad, 

Lle bu brodyr llon caruaidd 
Gyda llariaidd chwaer ddinam, 
A’u diniwed ymddyddanion 
O dan nodded tad a mam. 

I#n dyfodol ni a fÿddai 

Gwrthrych gweddi ’nhad o hyd, 
42 


Ac mae ’i addjög megjs iiusem 
I oleuo t w’il wch byd; 

O! gyngorion gwertbfawr gafwyd 
Ar yr aeiwyd fechan lân, 

Erys eu goiudog wersi 
Pan â cyfoeth byd yn dân. 

Pa le mae fy hoíF gyfoedion 
^ Nwyfus serchog erbyn hyn? 

Fe atebai’r awel falmaidd, 

O dan dywyîi leni’r giyn; 

Ereill chwalwyd gan awêìon 
I estronol barthau’r byd, 

Ac nid oes 'neb ddichon heddy w 
Aiw’th geraint hoíf yn nghyd. 
Mae fy anwyl dad yn huno 
O dan gwrlid gwyrdd y bedd, 
Beth a wnaf, byth mwy nis gwelat 
hwyn sirioldeb ar ei wedd; 

Ond caf fyned eto’n fynych 
At ei föddrod fin yr hwyr: 

Maint fy biraeth am ei weled 
' Nid oes neb ond Duw a ŵyr! 
Haws yw newid greddf yr alarch, 
Haws yw euro grudd y wawr, 
Na dw^n eto deulu cyfan 
Megys cynt i’r Geirth yn awr; 

O î mae gruddiau mam yn newid, 
Mao si gwallt yn troi yn wỳn, 

A phob arjyydd ’n unol sisial 
Coliir hithau gTda hyn. 

42 ! 



DAU GARIAD YN CANU’N lACH, 


Fy anwyl Gariad, teimlad dwj 
Fw hwn, sy’n cynwys cŵyn; 

Sef eanu’n iac'h, f’anwylyd bach, 

I’th lon gyfeillach fwyn! 

0! canu’n iach! nac enwa’n hw? 

Y gair rydd glwy’ a gloes; 

O! canu’n iach! nae enwa hyn, 

O gresyn! na fydd groes. 

Merch. í^Ywd, fy anwyl langc dilyth 

^ Hyd byth! nid enyd bach; 

^Haw dagrau’n lli’ o’m llygaid 
Gan ini ganu’n iach. 

Mab. Paham f’anwylyd? d’wed paham, 

Fy nghangen ddinam ddwys; 

Mae gwybod pa’m y cani’n iach, 

Fy ngeneth bach, o bwys? 

Meroh Oferedd siarad, fanWyl ddyn, 

Y peth i derfyn daeth; 

Mae tynged syn yn peri hyn, 

’Ewy’n gyndyn ac yn gaeth! 

Mab. O na fydd greulawn, na fydd groes, 
ìía ddyro loos i langc; 

O! gwae a gwŷn sy ynddwy ’nglyn 
’Ewy’n drist fel dyn ar drangc! 

Merch. Paid ag ymddigio wrth y drefn, 
Ond tro dy gefn fel gŵr; 

Byth ni chsi’n ílon gofleidio ’mron 
Tra by<ldo dòn mewn dŵr. 


Merch. 





Arafa both, na dd’vved fel hyn 
Hyd derfyn olaf d’oes; 

’Rwy’n caru’n bur, na phâr im’ gur, 
Oer lafur mawr a loes. 

Nfd oes mo’r help, f’anwylyd têg, 
Mae d’ adeg wedi d’od 
I sefyil 'draw, aa ysgwyd llaw^ 
Ymadaw coelia ’niod î 
Os felly mae y peth yn bod, 

Heb gymmod mwy i’w gaeii 
Mi âf i’r bedd! yn llwyd fy ngwedd 
Dan wall ymgeledd gwael! 

Ho! arfer meibion yw bob awr 
D’weyd araeth fawr wrth ferch; 
Ond wedi eu treio nid ŷnt d|wm, 
Nid cyramaint swm eu serck 
Wel! wel! f’anwylyd, gwelai’n glir 
Mae byw’n annifyr wnâf; _ ^ 
Er pob rhy w lais, er pob rhyw gais^ 
Yv hyn a gefais gâf. 

fy machgen, a ffarwelì 


Meecf. 


Mebgh. 


Gwir lawn, 
lach, dawel fyddych di; 

Py uerth a ffoes, ’rwy’n teirnlo loes, 
Dy ddwyìaw moes i mi! 

Fy nwylaw’n wîr a gei’n ddi goll 
A’m calon oll ynghyd; 

Mi gofia’n gu’r gyfeillach fu 
Tra bwyf yn seiigu’r byd. 

Ffarwel, fy ngeneth hardd ei gwênl- 
Ffarwel, fy macbgen mwyn! 

0 ymaith dôs, ’rwy’n methu dal, 

I gynnal dan dy gŵyn ! 


Mab. 

Merch. 


Caernarfon: Argraŷwyd gan H. HumphreySt 


